24 


um þh 
Bibliufel 








Skýrsla 


gjörðir og fjárhag hins íslenzka biblíufjelags, 


eptir Dr. P. Pjetursson, skrifara fjelagsins. 


Beretning 
det islandske Bibelselskabs Virksomhed og 


'oeconomiske Stalus, 


ved Dr. P. Pjetursson, Selskabets Secretair. 


de dd 04 át 





Reykjavík. 


Prentuð í prentsmiðju Íslands, hjá E. þórðarsyni 
1854. 


Hptir ósk forseta fjelagsins, herra biskups H. G. Thor- 
d ersens hefi jeg samið þessa skýrslu og dregið hana útaf 
gjörðabók og öðrum skjölum fjelagsins. þyki frá einhverju 
í skýrslunni miður greinilega sagt, verð jeg að kenna það 
áhöldum þeim, sem jeg hefi haft við að styðjast; en vona 
þó, að frá henni sje svoleiðis gengið, að lesendurnir geti 
fengið yfirlit yfir gjörðir fjelagsins yfirhöfuð og efnahag 
þess, og að hún beri það. með sjér; að fjelagið hefur með 
tilliti tl kringumstæðanna afkastað talsverðu og er nú þannig 
endurbætt og komið í það horf, að það með guðs hjálp 
getur komið miklu góðu til leiðar hjer á landi, með því að 
gefa fleiri landsmönnum kost á að lesa heilaga ritningu. 


P. Pjetursson. 


HEöfter Anmodning af Selskabets Formand, Herr Biskop H. 
- G. Thordersen, har jeg affattet nærværende Beretning 
og uddraget Samme af Selskabets Forhandlings-Protocol 
og övrige Brevskaber.  Skulde eet eller andet Punkt sy= 
nes mindre tydeligen oplyst, turde dette tilskrives Be- 
skaffenheden af de Subsidier, hvor til jeg har været hen- 
viist; imiðlertid nærer jeg dog det Haab, at Bretningen er 
saaledes affattet, at den giver Læseren en Oversigt over 
Selskabets Virksomhed i det Hele og dðets oeconomiske 
Status, samt viiser,.at Selskabet: efter Omstændighederne 
har udrettet Betydeligt og er for Tiden saaledes reorgani- 
seret og bragt í den Tilstand, at det med Guds Bistand 
vil kunne stifte megen Nytte her i Landet, ved at gjöre 
den hellige Skrift tilgængelig for en större Læsekreds. 


P. Pjetursson. 





1* 





Árið: 1815 10. dag júlímánaðar áttu nokkrir 
embættismenn fund með sjer í Reykjavík í þeim 
tilgangi, 'að stofna biblíufjelag hjer á landi; en 
af því svo margir af helztu mönnum landsins 
voru fjærstaddir, komu þeir sjer saman um, að 
slá því á frest árlangt, að semja nákvæmari 
reglugjörð fyrir slíkt fjelag og kusu nokkra 
menn úr sínum flokki!, til sameginlega að rita 
ýmsum embættismönnum og heldri mönnum út- 
um landið brjef og bjóða þeim, að taka þátt í 
þessum fjelagskap og sækja fund þann, er á- 
kveðið var, að halda skyldi 9. júlí 1816, til að 
taka nákvæmari ákvörðun um stjórn fjelagsins 
og annað þar að lútandi. Árið eptir drógst þó 
að halda þann ákveðna fjelagsfund þangað til 
10. dag septembermánaðar. Þá voru þessir menn 





1) Þessir menn voru: Geir biskup Vídalín, stiptpró- 
fastur M. Magnússon, dómkirkjuprestur (nú stiptprófastur) 
Á. Helgason, Ísl. etazáð Einarsson, landsyfirrjettardómari 
(seirna amtmaður) B. Thorarensen og landlógeti S. Tor- 
grímsen. 





Í Aaret 1815 den 10de Juli sammentraadte nog- 
le Embedsmænd til et Möde í Reykjavik, í den 
Hensigt, at stifte et Bibelselskab her í Landet; 
men da flere af Landets Notabiliteter vare fra- 
værende, bleve de enige om, at udsætte Udar- 
beidelsen af et nærmere Regulativ for et saa- 
dant Selskab til næste Aar og udnæyvnte nogle 
af deres Midte!, tili Forening at tilskrive, saa- 
vel adskillige af Landets Embedsmænd, som 
andre af den bedre Klasse og anmode disse 
om, at deeltage i det paatænkte Selskab, samt 
bivaane det Möde, der var berammet, at skulle 
afholdes den 9de Juli 1816, forat tage en. nær- 
mere Beslutning angaaende Selskabets Besty- 
relse, med Mere derhenhörende.  Dette Möde 
blev dog först afholdt den 104e September næste 
Aar og paa Samme blev Selskabets Bestyrelse 











1) Disse Mænd varefölgende: Biskop G. Vidalin, Stift- 
provst M. Magnussen, Domkirkepræst (nuværende Stift- 
provst) A. Helgesen, Etatsraad Isl. Einarsen, Landsover- 
relsassessor (senere Amtmand) B. a og Land- 
foged S. Thorgrimsen. 


6 


valdir. fyrir stjórnendur fjelagsins: Geir biskup 
Vídalín fyrir forseta; Ísleifur etazráð Einarsson 
fyrir varaforseta; kynt stiptprófastur Helgason 

fyrir skrifara og Sigurður landfógeti Thor- 
grimsen fyrir fjehirði. —Skrifara fjelagsins var, 
þá falið á hendur, að rita öllum próföstum á 
landinu og biðja þá, að safna fjelagslimum. 

Gjörðu landsmenn svo góðan róm að þessu máli, 
að við árslok 1817 hafði fjelagið fengið í sam- 
skotum hjer á landi 1044 rbd. 36sk. í þa 
53 rbd. 92sk. í smáskildingum, og 12 rbd. 573s 

í silfri, auk 300 £, sem hið enska ni 
árinu áður hafði gefið því. Með rakari frá 
5. ágúst 1818 hjet konungur því, að gefa fje- 
laginu árlega 60 rbd.3, „og. margir landsmenn 
höfðu heitið því árlegum tillögum og jukust 
svo efni fjelagsins, að árið 1825 átti það nálægt 
5000 rbd. 


Árið 1816 voru lög fjelagsins samin? og 
samþykkt á fjelagsfundi 5. dag: nóvember mán: 
s..á.:og hljóða þau þannig:, 


# 





1) Hann héfar síðan haft ritstörf fjelagsins á hendi 
Þángað til 1853, að hann afsalaði sjer þeim og hefur hann 
Þannig þjónað :fjelaginu í 37 ár. 

2) Fyrir þessi 300 £ fengust aðeins 1200 spesíur. 

3) Smbr. Colleg. Tið. frá 1818 bls. 632. 


4) af Ísleifi etazráði Einarssyni. 


7 


válgt, bestaaende af Bisköp G. Vidalin, som 
Förmand, Etátsraad sl: Einarsen, som Vicefor- 
mand, Stiftprovst A. Helgeseh, som Secretair! 
óg; Eandfoged S. Thorgrimsén, som Casserer; 
hvorpaa det blév overdraget til Secretairen, at 
tilskrive alle Landets Provster og anmöðe dem 
om, at samle Medlemmer for Selskabet. Denne 
Sag vandt i den Grad Indbyggernes Bifald, at 
ved Udgangen af Aaret 1817 havde Selskabet 
ved indkomne Bidrag her i Landet opsamlet en 
Capital af 1044 Rbd. 36Sk. Sedler,53 Rbd. 92Sk. 
Smaacourant, „samt. 72 Rbd. 573 Sk.. Sölv; for- 
uden. 300 £, som det engelske Bibelselskab Aa- 
ret i Forvejen havde skjænket Samme?. . Ved 
allerhöjest Resolution af 5te August 1818 gav 
Kongen Selskabét Tilsagn om en aarlig Under- 
stöttelse af 60 Rbd.3, ligesom ogsaa flere! af Ind- 
byggerne havde lr Selskabet aarlige Bidrag, 
hvorved dettes Formue saaledes forögedes, at det 
i Aaret 1825 ejede en Capital af henved 5000 Rbd. 

Aaret 1816 bleve fölgende Love for. Selska- 
bet affattede? og vedtagne paa Sammes. „Möde 
den te Nónambtr s. Á: 





1) Han har siden været Selskabets Secretair indtil í 
Aaret 1853, da han fratraadte denne Post, eftér saaledes 
at have virket for Selskabet i 37 Aar. 

2) Disse 300 £ udbragtes kun til 1200 Spesier. 

3 Ivnfr. Colleg. Tid. for 1818, Sido 632. 

4) Af'Etatsraad Ísl. Einarsen. A 


eð 


S X 


Augnamið þessa fjelags, sem er stiptað fyrir 
uppörfun og tilhjálp þess enska, er ásamt 
því,-að.efla yðkun biblíunnar meðal Íslend- 
inga. Jafnframt, er vort áform, að lagfærð 
verði útlegging Nýja Testamentisins og við 
hentugleika fleiri biblíunnar bóka. 


Sá, sem gefur 2 ríxort í silfri árlega, eða 
þeirra andvirði, er á meðan meðlimur fje- 


lagsins og hefur atkvæðisrjett á samkom- 


um þess, þá hann þar mætir. 


Gefi nokkur 4 spesíur í einu, hafi sama 
rjett alla æfi og hver sá, sem búinn, er að 
leggja því jafnmikið. 

Minni gjöfum tekur fjelagið þakksamlega 


„ 


á móti: 


Til að annast fjelagsins nauðsynjar, velur 


það árlega á sinni aðalsamkomu, sem halda 


skal næsta virkan dag fyrir þann 10. júlí, 
einn forseta, einn varaforseta, einn ritara 


- og einn fjéhirðir. 


Enginn sje kosinn til tjeðra embætta lengur 


„en ð ár Í röð. 


Forsetanum er tiltrúað, að efla á allan hátt 
tilgang og framkvæmdir fjelagsins, ákveða 
stað og tima fyrir samkomurnar, upp kveða 





9 


Dette Selskab, der er stiftet ved det en- 
gelske Bibelselskabs Opmuntring og Under- 
stöttelse, har til Formaal, í Forening med 
dette, at udbrede Bibelens Læsning blandt 
Islænderne. Ligeledes er det vor Hensigt, 
at lade Oversættelsen af det Nye Testamente 
revidere, samt ved Leilighed af flere af Bibe- 
lens Böger. 

Den, som aarlig yder et Bidrag af 2 Rix- 
orter, eller deres Ægqvivalent, er saalænge 
Medlem afSelskabet og som saadan stemme- 
berettiget paa dets Möder, naar han er 
der tilstede. 

Naar Nogen paa eengang giver 4 Specier, 
erholder han de samme Rettigheder, ligesom 
ogsaa den, der har ydet et lignende Belöb. 
Mindre Gaver modtager Selskabet med Tak- 
nemmelighed. 

For at varetage Selskabets Anliggender, 
vælges aarligen paa dets Generalforsamling, 
der skal afholdes sidste Sögnedag för den 
I0de Juli, en Formand, en Viceformand, en 
Secretair samt én Casserer. 

Til disse Bestillinger kan Ingen vælges for 
et længere Tidsrum end 3 Aar efter hin- 
anden. 

Formanden har paa enhver Maade at fremme 
Selskabets Formaal og Virksomhed, be- 
ramme, hvor og naar Möderne skulle af- 


æ 


10 


það, sem til yfirvegunar þarf að koma og 
safna atkvæðum, kalla saman aukafundi, 
þegar nauðsyn krefur, og afgjöra sjerhvað 
áliggjandi, sem ei Verður haganlega laggt 
undir atkvæðafjölda, með ráði hinna em- 
bættismannanna, þegar sökin nemur því. 


„Hvergi nema á aðalfundum ályktist, hve 
„Verja skuli fjelagsins peningum, hve nær, 


hvar og hvernig prenta skuli þá áformuðu 


„útgáfu biblíunnar og með hvaða. verði hana 


skuli selja. Líka á þá að yfirlíta reikninga, 
skrif og gjörðir fjehirðis og ritara, en nefnd 
út veljast, til að yfirvega gjör það, sem ei 


á gefst tími til á fundinum, að grandskoða; 


10. 


eins út veljist þá vissir menn, til að segn- 
um sjá og gjöra athugasemdir við útlegg- 
ingarnar, sem ætlast er til, að forsetinn 
umgangist, að gjörðar verði. 


Á samkomum sjeu. valdir, sýslumenn (Com- 


missionærer), fjelagsins „. hverjum. „ritarinn 
gefi umboðsbrjef „með forseta og tfjaþirbýs 
ráði. 


Ritarans kall er, að bóka það, sem fram- 
fer á fjelagsfundum, geyma þéss skjöl og 
annast þess brjefaskriptir. 


op 


10. 


1l 


holdes, forelægge:de Sager, der skulle for- 
handles, tælle de afgivne Stemmer, sam- 
menkalde Extraforsamlinger, naar fornödent 
gjöres, samt afgjöre Alt, -hvad:der ikke 
passende kan sættesunder Afstemning, efter 
Conference med de „övrige Embedsmænd, 
naar Sagen er af den Vigtighed. 

Alene paa Aarsmöderne kan det. afgjöres, 
hvorledes Selskabets Midler bör anvendes, 
samt hvor, naar og hvorledes den paatænkte 
Udgave af Bibelen skal trykkes. og til 
hvilken Priis. den skal sælges.. Da bör og- 
saa. Secretairens „og Cassererens Regn- 
skaber og Arbeider eftersees, men en 
Comite nedsættes, for at tage de Sager 
under nærmere Overveielse, som der paa 
selve Mödetikke er Tid til, tilstrækkeligen 
at dröfte; ligeledes skulle da visse Mænd 
udnævnes, forat gjennemsee og gjöre deres 
Bemærkninger ved de QOversættelser, som 
det er paalagt Formanden, at lade udarbeide. 
Þaa Möderne vælges Selskabets Comissio- 
nærer, som Secretairen har at forsyne. med 
Fuldmagter efter Overlæg med Earmandu 
og Cassereren. | 

Det er Secretairens Sag, að nedskrive, sæð 
der paa Möderne bliver forhandlet, forvare 
Selskabets Brevskaber, samt hesðrgg dets 
Correspondence. 


11. 


12. 


13. 


14. 


að 


12 


Fjehirðisins er, að safna fjelagsins gjöldum 
og fje frá umboðsmönnum þess, verja því 
- og ráðstafa eptir fjelagsins tilsögn. 

Allan kostnað, sem fjelagsins þarfir út- 
krefja, mega embættismenn færa því til 
reiknings, að undanteknu sjálfra þeirra ó- 
maki. 

Hverjum fjelagslim skal vera eptirlátið, 
að selja jafnmikið af þeim biblíubókum, 
er fjelagið lætur prenta og ásetur, að út- 
býta fyrir gjafverð, eða með afslætti, sem 
jafngildir hans gefnu tillögum. 


Fjelagið tekur þakklátlega móti öllum ráð- 
leggingum, sem miða þess áformi til hags, 
hvaðan sem koma, en ætlast til, að hver 
fjelagslimur skriflega meðdeili einhverjum 
embættismanna sjerhvað, er honum virðist 
gagnlegt fjelaginu og verður það, tekið 
til yfirvegunar af þeim, sem fjelagsins efn- 
um stýra!. 


Undir eins og fjelagið var stofnað, fór það 
hugsa um, að laga hina íslenzku útleggingu 


biblíunnar og tók í því skyni fyrst fyrir sig 
Nýja Testamentið; skiptu nokkrir embættis- 





1) Þareð fjelaginu ekki þóktu þessi lög lengur hentug 


eða eiga vel við, hefur það falið konferenzráði Sveinbjörn- 
sen á hendur, að umbæta þau. 


13 


11. Cassereren har at indsamle Selskabets Ind- 
tægter og modtage de fra Commissionæ- 
rerneindkomne Penge, samt anvende disse 
efter Selskabets' Anviisning. 

12. Alle de Umgivter, som Selskabets Tarv ud- 
kræver, maa Embedsmændene före Samme 
til Regning, med Undtagelse af deres eget 
Arbeide. 

13. Etvhert af Selskabets Medlemmer staaer det 
frit for, at disponere over saa mange Exem- 
plarer af det Oplag af Bibelen, som Sel- 
skabet agter at lade trykke og uddele, enten 
næsten gratis, eller for en nedsat Priis, som 
ægvivalere. med de af ham ydede Bidrag. 

14. Med Taknemmelighed modtager Selskabet 
enhver Veiledning — fra hvem den end maatte 
komme — der sigter til at fremme dets For- 
maal, ligesom det ogsaa gjör Regning paa, 
at ethvert Medlem skriftligen vil meddele 
en af Embedsmændene Alt, hvad han maatte 
ansee som tjenligt for Selskabet, hvilket da 
af Bestyrelsen vil blive taget under nær- 
mere Overveielse!. 

Aldrig saa snart var Selskabet stiftet, för- 
end det begyndte at gjöre Revisionen af den is- 
landske Bibel - Oversættelse til Gjenstand for 


sin Overveielse, í hvilken Hensigt man först tog 
1) Da Selskabet ikke længer annsaae disse Love for 
hensigtsmæssige eller tidssvarende, har det overdraget til 
Konferentsraad Sveinbjörnsen, at omarbeide Samme. 








14 


menn bókum þess milli sín og áttu þeir, að 
senda forseta fjelagsins þýðingar sínar jafnóð- 
um og þeim væri lokið, en hann aptur, að setja 
nefnd manna, til að yfirlíta þær og laga þar 
sem þess þyrfti. En bókunum var skipt niður 
þannig: Vídalín biskup tók að sjer 4 fyrstu 
guðspjallamennina; Ísleifur etazráð Einarsson 
postulanna gjörninga bók; Árni stiptprófastur 
Helgason./ókannesar guðspjall; Steingrímur pró- 
fastur (seirna biskup) Jónsson Æómverja brjefið 
Dr. Scheving brjefið til hénna Hebresku ; Lector 
theol: Johnsen hin önnur brjef Páls postula ; 
síra Bjarni Arngrímsson Jakobs — Pjéturs — 
Iudæ — og Jóhannesar (almennu) brjefin og Dr. 
Egilsen opinberunarbókina. Meðan á þessu 
stóð, voru helztu aðgjörðir fjelagsins í því fólgnar, 
að útbýta gefins meðal fátæklinga, sem óskuðu 
þess, biblíum frá „1815 og eins Nýja Testa- 
mentum, semprentuð voru sama ár og áður 1807, 
en að öðru leyti drógu veikindi Geirs bisk- 
ups mikið úr framkvæmdum fjelagsins frá 1817 
til 1820, svo að þessi árin varð ekki einu- 
sinni haldinn fjelagsfundur. Eptir fráfall hans 
1524 gegndu þeir etazráð Í. Einarsson og lector 
Johnsen um stund forsetastörfum, þangað til 
Steingrímur biskup Jónsson, sem valinn var 


15 


fat paa det Nye Testamente, hvis Böger bleve 
fordelte mellem nogle. Embedsmænd, som det 
blev paalagt, at indsende deres Qversættelser, 
saasnart disse vare færdige, til Formanden, der 
skulde nedsætte en Comite, for at gjennemsee 
og, i fornðdent Fald, rette dem. Bögerne bleve 
fordelte paa fölsende Maade: Biskop Vidalin 
overtog Revisionen af de Í förste Evangelier, 
Etatsraad Einarsen af Apostlernes Gjerninger, 
Stiftprovst A. Helgesen af Jokannis Kvangeli- 
um, Provst (senere. Biskop) St.. Johnsen af 
Brevet til de Bomere, Dr. Scheving af Brevet 
til:de Hebræer, Præst B. Arngrimsen af de 
(saakaldte) almindelige Breve, og Dr. Egilsen 
af Johannis Áabenbaring. Saalænge dette Ar-' 
beide varede, indskrænkede Selskabets Virk- 
somhed sig for förste Delen til, at uddele blandt 
de Fattige, der önskede det, enkelte Exempla- 
ver af Bibel- Oplaget af 1813, samt af det Nye 
Testamente, der var udgivet s. Á. og forhen 1807; 
men iðvrigt blev Selskabets Virksomhed í 
Aarene 1S17/—1820, ved Biskop Vidalins Syg- 
dom í den Grad lammet, at der í dette Tids- 
rum ikke eengang afholdtes noget Möde i Sel- 
skabet. Efter hans dödelige Afgang 1824, ud- 
förte Etatsraad Einarsen og Leetor Johnsen í 
nogen Tid Formandens Funktioner, indtil Biskop 
St. Johnsen, der imiðlertid var bleven valgt 
til Formand, í Aaret 1825 vendte tilbage fra sin 


16 


til forseta, kom. aptur úr siglingu 1825. Þetta 
ár var prentaður fyrri hluti Nýja Testamentis- 
ins, aptur að Rómverjabrjefinu, í Videy, en næsta 
ár var prentun alls Nýja Testamentisins lokið, 
og kostaði prentun þess 774 rbd. 24sk. r. s. Um 
sama. leyti missti. fjelagið nálega allan sjóð 
sinn — sem þá var orðinn nálægt 5000 rbd. eins 
og áður er sagt. — mest við það, að fjehirðir 
þess, Sigurður landfógeti Thorgrimsen, varð gjald- 
þrota, en fjelagið átti hjá honum 3954 rbd. 89 
sk.; að sönnu lofaði hann að borga 50 rbd. ár- 
lega, að svo miklu leyti sem hann gæti og það 
meira, sem hann meira gæti; en útaf því kom 
lítið, þar hann endtist ekki til að borga meir 
en 100 rbd. alls; líka átti fjelagið nokkuð inni- 
standandi, einkum af tillögum fjelagsmanna og 
andvirði seldra bóka, hjá Vídalín biskupi, þegar 
hann dó, og fjekkst ekkert af því, þareð dánar 
bú hans einnig var þrotabú. 


Þegar svó var komið efnahag fjelagsins 
og sjóður þess nálega allur farinn, var ekki til 
vonar, að það gæti ráðist í mikið, eða afkastað 
miklu fyrst um siun og þókti gott, að það gat 
goldið prentunar kostnað Nýja Testamentisins. 
Þó hjelt fjelagið því áfram, eptir sem áður 


17 


Reise til Kjöbenhavn. I sidstnævnte Aar blev 
den förste Deel af det Nye Testamente ind til 
Brevet: til Romerne udgivet paa Vidöe og í 
det fölgende Aar hele det Nye Testamente, hvis 
Trykningsomkostninger belöbe sig til 774 Rbd. 
24 Sk. r. SS. Paa samme Tid tabte Selskabet 
næsten sin hele Capital — der, som Ovenmeldt, 
var voxet op til henved 5000 Rbd. — navnlig 
derved, at dets Casserer Landfoged Thorgrim- 
sen, hos hvem Selskabet havde tilgode 3954 
Rbd. 89 Sk. gik fallit. Rigtignok lovede han 
at tilbagebetale 50 Rbd. aarlig, eller mere, hvis 
han kunde; men herved vandtes lidet, da han 
ikke formaaede at betale mere end 100 Rbd. í 
det Hele. Ligeledes havde Selskabet Endeel 
Penge, navnlig af de fra Medlemmerne ind- 
komne Bidrag og Betaling for solgte Böger, 
indestaaende hos Biskop Vidalin, da han döde, 
hvoraf Intet kunde erholdes, da hans Stervboe 
ogsaa var fallit. 

Da Selskabets oeconomiske Status paa den- 
ne Maade var bleven derangeret og dets Cas- 
se næsten aldeles tömt, var det ikke at vente; 
at det kunde foretage Noget af Betydenhed, 
eller for det Förste udfolde nogen særdeles 
Virksomhed, ja det maatte endog ansees for 
heldigt, at det var istand til at betale de med 
Udgivelsen af det Nye Testamente forbundne 


Omkostninger. Imidlertid vedblev dog Selska- 
2 


18 


við og við, að skrifast á við hið danska og enska 
biblíufjelag, og eins við hiðsljesvíkur-holsteinska. 
Sömuleiðis hjelt það áfram, að útbýta hinum 
eldri biblíum og Nýja Testamentum fyrir lítið 
verð og sumum gefins, en seldi nú hið nýprent- 
aða Nýja Testamenti, hvert á Í rbd., sem þó 
seirna var lækkað. Ístað landfógeta Thorgrím- 
sens, var Dr. S. Egilsson 1825 valinn fyrir fjehirði 
fjelagsins, en Lector Johnsen fyrir varaforseta, 
og var nú fjelagið orðið svo hyggið af skaða 
sínum, að það upp frá þessu hefur jafnan keypt 
konungleg skuldabrjef, svo sjóði þess væri ó- 
hætt, hvernig sem fjárhagur gjaldkerans biltist. 

Framyfir 1840 voru það nokkrir fjelagsmenn, 
sem alltaf studdu fjelagið með árlegum tillög- 
um!, og við og við, (einkum 15270g 1853) hefur 
próföstum útum landið verið skrifað og þeir 
beðnir, að safna gjöfum handa fjelaginu og hefur 
það allvíða borið góðan ávöxt, svo efnahagur 
“ fjelagsins hefur alltaf smámsaman heldur við 
rjettst. 


N 





1) AF skjölum fjelagsins sjezt, að árið 1844 hafa þeir 
biskup St. Jónsson og Dr. Egilsen borgað árstillag, og 
Lector Johnsen seinast 1843. 


„19 


bet som forhen af og til at brevvexle med -det 
britiske, det danske og det seklesvig — holsten- 
ske Bibelselskab, lísesom det ogsaa fortsatte 
Uddelingen af de ældre Oplag af Bibelen og 
det Nye Testamente, deels mod en ringe Beta- 
ling, deels aldels gratis; hvorimod man solgte 
hvert Exemplar af det nys udgivne Nye Testa- 
mente for 1 Rbd., hvilken Priis dog senere blev 
nedsat. Istedetfor Landfoged Thorgrimsen, blev 
Dr. Egilsen 1825 valgt til Selskabets Casserer, 
men Lector Johnsen til Sammes Viceformand. 
Af den lidte Skade blev Selskabet saa forsigtigt, 
at det fra den Tid af stedse har kjöbt konge- 
lige Obligationer, for at dets Capital kunde være 
sikkret, hvorledes end Cassererens Formuesom- 
stændigheder maatte forandres. 

Udover 1840 vare der stedse nogle af Sel- 
skabets Medlemmer, som understöttede det ved 
aarlige Bidrag!, og af og til (naynlig 3827 og 
1853) har man henvendt sig til Landets Provst- 
er, med Anmodning om, at ville indsamle Ga- 
ver for Selskabet, hvilket paa flere Steder har 
haaret gode Frugter og, som Fölge heraf, er 
Selskabets oeconomiske Status lidt efter lidt 
bragt í en bedre Tilstand. 











1) Af Selskabets Papirer seer man, at Biskop St. 
Johnsen og Dr. Egilsen have í Aaret 1844 erlagt deres 
Contingent til Selskabet, og Lector Johnsen sidste Gang 
i A. 1843. 

or 


20 


Þegar í öndverðu hafði fjelagið það í hygsju, 
að gefa út alla biblíuna á íslenzku og láta laga 
málið á hinni eldri útleggingu, og þó það fyrst 
yrði að láta sjer lynda, að gefa út Nýja Testa- 
mentið eingöngu þannig endurskoðað, og þó 
fjárhagur þess fengi þann stórkostlega hnekki, 
sem áður er getið, missti það þó aldrei sjónar 
á þessu sínu aðaláformi, og árið 1827 var það 
ályktað á fjelagsfundi, að taka fyrir endurskoð- 
un Gamla Testamentisins; og þeim # Mósíis 
bókum þannig skipt: stiptprófastur Á. Helgason 
tókst á hendur, að yfirlíta sta Mósís bók; Dr. 
Egilsen aðra; Lector Johnsen þréðju; dóm- 
kirkjuprestur Oddsen! fjórðu, og prófastur (nú 
biskup) H. G. Thordersen fmmtu; Dr. Gísla 
Brinjolvsen var falin á hendur Jósúa bók?; síra 
Jóni Jónssyni á Möðrufelli Dómaranna bók; 
hann sendi einnig fjelaginu útleggingu yfir spá- 
mennina Æsaías og Jeremías, fyrir hvað fjelagið 
gaf honum 30 rbd.3. Prófastur síra Th. Hjálm- 
arsen var beðinn fyrir báðar Æroniku bækurnar; 








1) Við fráfall hans. var þetta falið á hendur núverandi 
dómkirkjupresti síra A. Johnsen. 

2) þegar hann dó, var prófastur síra H. Stephensen 
beðinn fyrir þetta starf. 

3) Eptir samþykkt á fjelagsfundi 2. októb. 1837. 


21 


Lise fra Begyndelsen af havde Selskabet 
til Hensigt, at udgive den hele Bibel paa Íslandsk, 
samt lade den ældre Oversættelse revidere, og, 
skjöndt det först maatte indskrænke sin Virk- 
somhed til at besörge en revideret Udgave af 
det Nye Testamente og uagtet dets ovenmeldte 
overordentlige Pengetab, tabte det dog aldrig 
dette sit Hovedforetagende af Syne, og í Aaret 
1827 blev det paa Selskabets Möde besluttet, 
at foretage Revisionen af det Gamle Testamente, 
til hvilken Ende de 5 Mose Böger bleve paa 
fölgende Maade fordelte: Stiftprovst A. Helge- 
sen overtog Revisionen af den förste Mose Bog; 
Dr. Egilsen af den anden; Lector Johnsen af 
den tredje; Domkirkepræst Oddsen af den 
fjerdet, og Provst (nuværende Biskop) H. G. 
Thordersen af den femte. Dr. G Brinjolvsen blev 
anmodet om, at paatage sig Revisionen af Josvæ 
Bog?, Præst J. Johnsen af Mödrufell, af Dom- 
mernes Bog. Denne indsendte desuden til Sel- 
skabet en Oversættelse af Propheterne Esaias 
og Jeremias, hvorfor han af Selskabet oppebar 
30 Rbd.3 Provst Th. Hjalmarsen blev anmodet 





1) Ved hans dödelige Afgang, blev dette overdraget til 
nuværende Domkirkepræst A. Johnsen. 

2) Ved hans Död, blev Provst H. Stephensen anmodet 
om, at overtage dette Arbeide. 

3) fölge Selskabets Beslutning paa dets Möde den 
2den Oktob. 1837. 


22 


síra Ólafur Johnsen fyrir Æsters bók; síra 
Markús Johnsen fyrir Esra og Nehemías. Að 
öðru leyti sjezt það ekki gjörla af gjörðabók 
fjelagsins, eða öðrum skjölum þess, hvernig hin- 
um bókum Gamla Testamentisins hefur verið 
ráðstafað; því að sönnu sjezt það, að t. a. m. 
síra Thómasi prófasti Sæmundsen var falið á 
hendur, að endurskoða Æutar bók og Samúels 
bækurnar, og núverandi skrifara fjelagsins, 
Kónganna bækur; en báðir skoruðust undan 
þessu, hinn fyrrtaldi líklega af því, að fjelagið 
vildi ekki ganga að þeirri uppástungu hans, að 
útvega á sinn kostnað góðar hebreskar örða- 
bækur og skýringar yfir Gamla Testamentið, og 
hinn síðartaldi af því hann átti um það leyti 
ferð fyrir höndum til Kaupmannahafnar. Yfir- 
höfuð að tala má þó fullyrða, að Árni stiptpró- 
fastur Helgason og kennararnir við Bessastaða 
skóla, einkum Dr. Egilsen, hafa átt mestan og 
beztan þátt í þessari endurskoðun Gamla Testa- 
mentisins og þeim var falið á hendur, að leggja 
"seinustu hönd á þær bækur, sem aðrir höfðu 
endurskoðað og búa þær undir prentun. Fyrir 
tilstilli þessara manna, var endurskoðun Gamla 
Testamentisins lokið 1840, og ári síðar var öll 
biblían með hinni nýju útleggingu prentuð í 


23 


om, at revidere Kröndkernes Böger, Præst O. 
Johnsen Æsthers Bog og Præst M. Johnsen Æsra 
Bog og Nekemiæ Bog. Tövrigt kan det hverk- 
en af Selskabets Forhandlings- Protocol, eller 
dets övrige Brevskaber, tydelig sees, hvorledes 
man har arrangeret Revisionen af de övrige 
Böger. Vel seer man, at Selskabet f. Ex. har 
henvendt sig til ProvstTh. Sæmundsen, med An- 
modning om, at revidere Æuths Bog og Samu- 
els Bögerne, samt til Selskabets nuværende 
Secretair, med Anmodning om; at revidere Kon- 
gernes Böger ; men de undsloge sig begge for at 
Paatage sig dette Arbeide, hiin rimeligviis, fordi 
Selskabet nægtede at gaae ind paa et af ham 
gjort Forslag om, for egen Regning at indkjöbe 
gode hebraiske Ordböger og Kommentarer over 
det Gamle Testamente, denne, paa Grund af en 
forestaaende Reise til Kjöbenhavn. O verhovedet 
tör man dog med Bestemthed sige, at Stiftprovst 
Helgesen, samt Lærerne ved Bessesteds lærde 
Skole, navnlig Dr. Egilsen, have havt den 
störste Andeel í den ommeldte Revision af det 
Gamle Testamente, ligesom det ogsaa blev 
overdraget til disse Mænd, at lægge siðste Haand 
Þaa de af de Andre reviderede Böger og gjöre 
dem færdige tilTrykken. Ved disse Mænds Med- 
virkning, blev Revisionen af det Gamle Testa- 
mente tilendebragt í Aaret 1840, og i det fölg- 
ende Aar blev hele Bibelen efter den nye Over- 


24 


Viðey á kostnað sekretera Ó. M. Stephensens; 
en fjelagið hafði til þessa lánað honum 3000 
rbd. rentu frítt fyrstu 4 árin, en síðan með 4 rbd. 
vöxtum af 100 rbd., sem honum var leyft að 
borga í biblíum, hvar af þó fjelagið, eptir bón 
hans, seirna gaf honum upp eins árs rentu (frá 
1844—45), og af sjálfri skuldinni 350 rbd. (18- 
41), „sem ljettir í þeim mikla kostnaði, er þetta 
verk olli honum“!. 

Jafnframt þessu aðalfyrirtæki, ljet fje- 
lagið sjer alltaf vera mjög annt um, að bi- 
blíur þær og Nýja Testamenti, sem hið enska 
biblíufjelag hafði gefið hingað, gætu kom- 
ist í sem flestra landsmanna hendur, og í því 
skyni-útvegaði forseti fjelagsins 1842 skýrslur 
frá próföstunum um, hve margar af þessum 
bókum væru eptir óseldar í hverju prófasts- 





1) Sekreteri Stephensen hafði skrifað fjelaginu brjef 
17. desemb. 1841 og spurt: hvort apokrypha Gamla 
Testamentisins reiknuðust með biblíunni? og hvort það, 
eptir þeim samningi, sem hann þann 24. júni 1839 hafði 
gjört við fjelagið, væri hans skylda, að prenta þessar bæk- 
ur með sömu kjörum og hinar? Og svaraði fjelagið þessu 
á þá leið, að það að sönnu áliti apokryphisku bækurnar 
heyra til biblíunnar, en vildi þó veita honum þann ljetti 
í prentunar kostnaðinum, sem hjer er sagt. 


25 


sættelse trykt paa Vidöe for Secretair Stephen- 
sens Regning, hvortil Selskabet havde forstrakt 
ham med et Laan af 3000 Rbd., rentefrit í de 
förste 4 Aar, men derefter med 4 prGt. Rente, 
som det tillodes ham, at betale med et vist Antal 
Bibler, hvoraf Selskabet dog senere, efter hans 
Begjæring, eftergav ham eet Aars Rente (nemlig 
for 1844—45), samt af selve Laanet 350 Rbd. 
(1841), „forat lette ham de store Omkostnin- 
ger, som dette Arbeide foraarsagede ham“!. 
Ved Siden af dette Hovedforetagende, lod 
Selskabet sig det være særdeles magtpaalig- 
sende, at paasee, at det Oplag af Bibelen og det 
Nye Testamente, som det brétiske Bibelselskab 
havde skjænket til Ísland, kunde blive saa ud- 
bredt blandt Indbyggerne, som muligt; til hvil- 
ken Ende Selskabets Formand í Aaret 1842 
indhentede Erklæringer fra Provsterne om, hvor 
stort et Antal af disse Böger henlaae usolgt 








1) Ten Skrivelse til Selskabet af 17de Dec. 1841, 
havde Secretair Stephensen forespurgt; om de apokry- 
phiske Böger skulde henregnes til Bibelen? samt om han, 
ifölue den med Selskabet under 24 de Juni 1839 oprettede 
Kontrakt, var pligtig til, at trykke disse Böger paa de 
samme Betingelser som de övrige?  Hvortil Selskabet 
svarede, at vel maatte man ansee de apokryphiske Böger 
som henhörende til Bibelen, men at Selskabet dog var vil- 
ligt til, at tilstaae ham den ovenmeldte Lettelse í Tryk- 
ningsomkostningerne. 


26 


dæmi og fjelagið fjekk leyfi hjá enu enska til 
að útbýta þeim bæði gefins og fyrir lítið verð, 
þar sem því þækti tilhlýðilegast og þeirra helzt 
við þurfa!. 


Við lát forseta fjelagsins, Steingríms bisk- 
ups Jónssonar, 14. Júní 1845, kom um stund 
deifð í aðgjörðir þess, svo að ekki var fundur 
haldinn það ár og lýsti skrifarinn því yfir á 
fjelagsfundi árinu eptir, að hann frá því árið 
1844 hefði ekki orðið var við nein brjef til fje- 
lagsins nema frá hinu danska biblíufjelagi, sem 





1) Af þessum skýrslum sjezt, að árið 1842 hefur af 
biblíum frá 1813 og N. T. frá 1807 og 1813 ekkert verið 
eptir óselt í Skaptafells - Rángárvalla - Borgarfjarðar - 
Mýra - Stranda - Skagafjarðar - og Eyjafjarðar - sýslum. 
Þar á móti var eptir óselt: 


biblíur frá 1813 N. T.frá 1813 N. T. frá 1807 


í Norðurmúla-s. 8 Exx. xx: „ Exx. 
-Suðurmúla — 81 — 63 — 43 — 
- Árness — 2 — sy ss 
= Gullbringu 

og Kjósar — 232 — 646 — he 
= Snæfellsness — 66 — „ — „ = 
- Barðastr:  — „— 41 — ós = 
= Húnavatns — „— 35 „ = 


Frá Þíngeyja - og Ísafjarðar sýslum vantar skýrslur um 
þetta mál. 


21 


i deres respeetive Provstier!, ligesom man ogsaa 
erholdt det brétiske Bibelselkabs Tilladelse til, at 
uddele meerbemeldte Böger, saavel gratis, som 
for en ringe Betaling, hvor dette maatte ansees 
for hensigtsmæssigst og mest, nödvendigt. 

Ved Selskabets Formand, Biskop St. John- 
sens, döðelige Afgang den 14de Juni 1845, ind- 
traadte der í nogen Tid en vis Slaphed í Sel- 


-skabets Virksomhed, hvorfor der í dette Aar 


intet Möde afholdtes i Selskabet, og paa det 
fölgende A ars Möde, erklærede Selskabets Secre- 
tair, at han siden 1844 ikke havde seet nogen 
Skrivelse indkomme til Selskabet, undtagen 
fra det danske Bibelselskab, der, som sædvan- 





1) Af disse Indberetninger sees, at í A. 1842 har af 
Bibel Oplaget af 1813 og det Nye Testamente af 1807 og 
1813 intet Exemplar henligget usolgt í Skaptefjelds- Rang- 
ervalle- Borgerfjords - Myre- Strande - Skagefjords - og 
Öefjords - Sysseler.  Derimod forefandtes henliggende 
usolgte: 

Bibel Opl.1813. DetN.T.1813 Det N.T. 1807 


i Nordermule-S. 8 Exx. „ Exx. ÞJ 
- Söndermule — 81 — 63 — 43 — 
- Arnes — 2 — gi „ — 
= Gullbringe 

og Kjóse — 232 — 646 — ál 
- Snæfjeldnæs— 66 — „ — sm 
- Bardestrand — „ -- 41 — „ — 
= Hunevands — „ — 35 — „ — 


Fra Norder- og Íseljords Sysseler mangle Indberetninger 
om denne Sag. 


28 


þá einsog endrarnær sendi hingað skýrslur 
sínar, og frá hinu norska biblíufjelagi, sem hafði 
sent hingað 1 exempl. af hinu Jappiska Nýja 


Testamenti. Á þessum fjelagsfundi var biskup 


H. G. Thordersen valinn fyrir forseta þess. Þá 
voru flestir fjelagsmenn annaðhvort dánir, eða 
gengnir úr fjelaginu, svo ekki voru eptir nema 
einir 5; og kom þeim saman um, að gjalda ekki 
tillög til fjelagsins fyrst um sinn. Þetta ár (18- 
46) borgaði sekreteri Stephensen fjelaginu aptur 
lán það, er hann hafði fengið hjá því, til að gefa 
út biblíuna, og átti það þá við árslok í jarða- 
bókarsjóðnum á vöxtum 3476 rbd., en hjá fje- 
hirði 28sk. Fyrir tilstilli forseta og skrifara 
var Nýja Testamentið prentað á kostnað fje- 
lagsins árin 1848 og 49 og löggð upp af því 
1000 exemplör; hljóp prentunarkostnaðurinn S34 
rbd 64 sk., og var sekretera 0. M. Stephensen 
falin á hendur útsala þess; er hvert exemplar 
selt á 4 mörk og borgaði sekreterinn 3. ágúst í 
fyrra 80 rbd. af andvirði þess, sem nemur hjer 
umbil 160 exemplörum, að meðtöldum sölu- 
launum. 


Þessi árin voru aungvir fjelagsfundir haldn- 
ir og ekki fyr en 4. október 1852 og gaf eink- 


29 


lig, havde tilstillet Selskabet sine Beretninger, 
samt fra det norske Bibelselskab, der havde ind- 
sendt 1 Exemplar af det Nye Testamente i det 
lappiske Sprog.  Paa nysnævnte Möde blev 
Biskop H. G. Thordersen valgt til Selskabets 
Formand. Da de fleste af Medlemmerne dengang 
enten vare döde, eller udtraadte af Selskabet, 
saaledes at der ikke varetilbage uden 5, bleve 
disse enige om, indtil videre at ophöre med at 
erlægge Contingent til Selskabet.  Dette Aar 
(1846) tilbagebetalte Secretair Stephensen det 
Laan, som han havde faaet af Selskabet, til Úd- 
givelsen af Bibelen, og ved Aarets Udgang eiede 
Selskabet en Capital af 3476 Rbd., der var ind- 
sat til Forrentelse í Jordebogskassen, samt hos 
Cassereren 28 Sk. Ved Formandens og Secre- 
tairens Foranstaltning, blev der í Aarene 1848 
og 49, for Selskabets Regning, besörget et nyt 
Oplag af det Nye Testamente paa 1000 Exempla- 
rer, hvis Tryknings-omkostninger belöbe sig til 
S34 Rbd. 64 Sk. Udsalget af dette Oplag over- 
droges til Secretair Stephensen og Priisen for 
hvert Exemplar bestemtes til 64 Sk.; heraf har 
Secretairen under 3dje August f. A. indbetalt til 
Selskabet 80 Rbd., hvilket omtrent svarer til 
Værdien af 160 Ex., Commissionssalairet ibe- 
regnet. 
I disse Aar blev der íntet Selskabsmöde 
afholdt og ikke förend den 4de Oktober 1852, 


30 


anlega tilefni til þessa fundar fráfall fjehirðis- 
ins Dr. Svb. Egilsens. Á þessum fundi taldi 
forseti nauðsyn á því, að endurbæta fjelagið og 
mundi vera bezt, að byrja þetta með því, smám- 
saman að fjölga fjelagslimum, og í þessu skyni 
var ályktað, að gjöra þá konferenzráð Svein- 
björnsen og prófessor P. Pjetursson að orðu- 
limum fjelagsins. 


Þá gjörði konferenzráð Sveinbjörnsen, sem 
var umsjónarmaður dánarbúsins, grein fyrir fjár- 
hag fjelagsins og laggði fram þau konunglegu 
skuldabrjef og játningarbrjef landfógetans, sem 
fjelagið á, og átti það í konunglegum sjóði 3801 
rbd.; en 24 rbd. 4sk., sem stóðu inni í búi ens 
framliðna, gaf fjelagið upp erfingjum Egilsens 
sáluga, með tilliti til þess, að hann hafði þjón- 
að því svo vel og lengi. Ístað hans var kon- 
ferenzráð Sveinbjörnsen valinn fyrir fjehirði. 


Þó efni fjelagsins þannig hafi á seirni ár- 
um aukist vonum fremur!, mun þó mestallur 
sjóður þess ganga til, að prenta biblíuna á ný, 
þegar þess við þarf, sem ekki mun langt að 





1) 11. dag júní m. 1853 var sjóður fjelagsins 3995 rbd. 
62 sk. 


öl 


hvortil Cassereren Dr. Egilsens Död især gav 
Anledning. Paa dette Möde gjorde Formanden 
Opmærksom paa, hvor nödvendigt det var, at 
Selskabet blev reorganiseret, hvortil han fore- 
slog, at gjöre Begyndelsen med, efterhaanden 
at forðge Medlemmernes Antal, og, som Fölge 
heraf, blev det vedtaget, at udnævne Konfe- 
rentsraad Sveinbjörnsen og Professor P. Pjeturs- 
son til Selskabets ordentlige Medlemmer. Ved 
samme Leilighed gjorde Konferentsraad Svein- 
björnsen, som Stervboets Curator bonorum, Rede 
for Selskabets oeconomiske Status, idet han til- 
lige foreviiste de kongel. Obligationer og Land- 
fogdens Tertiaqvitteringer, der tilhörte Selska- 


bet, og befandtes Selskabet, at eje en Capital af 


3081 Rbd., indestaaende í den kongelige Kasse, 
foruden 24iRbd. 4sk.i Dr. EgilsensDödsboe, hvil- 
ke Selskabet eftergav Arvingerne, i Betragtning 
af hans lange og nidkjære Virksomhed í Selska- 
bets Tjeneste. I den afdödes Sted blev Kon- 
ferentsraad Sveinbjörnsen valgt til Selskabets 
Casserer. 

Skjöndt Selskabets oeconomiske Status saa- 
ledes i de senere Aar over al Forventning har 
forbedret sig!, ville dog dets Midler for störste 
Delen medgaae til, at bekoste et nyt Oplag af 
Bibelen, hvilket om kort Tid vil blive nödven- 


1) Den 11te Juni 1858 var Selskabets Cassebeholdning 
3995 Rbd. 62 Sk. 








32 


bíða þareð seinasta upplagið er næstum því 
alltsaman út seltt. Með tilliti til þessa, og til 
að efla framkvæmdir fjelagsins yfir höfuð, hefur 
það enn að nýju leitað fjárstyrks á líklegum 
stöðum útum landið, og, samkvæmt ályktun fje- 
lagsins frá 4. okt. 1852, rituðu þeir forseti og 
skrifari öllum próföstum landsins brjef, dags: 8. 
jan: 1853, og gjörðu þá í fjelagsins nafni að 
orðulimum þess? og beiddu þá, hvern í sínu 





MN Eptir brjefi sekretera Stephensens til forsetans dags: 
10. marz m. þ. á. er allt upplagið út selt nema ein 50 
exemplör. 

2) þessir prófastar voru: 
Í Norðurmúla- prófastsdæmi síra Stephán Árnason. 


= Suðurmúla — — Hallgr. Jónsson. 
- Austurskaptafells —— — P. M. Thorarensen. 
- Vestr  —— —— — P. Pálsson. 

- Rangárvalla — — J. Haldórsson. 
- Árnes —- — J. K. Brim. 

- Borgarfjarðar —— — H. Stephensen. 
- Mýra —— = Ó. Pálsson. 

- Snæfellsnes sa — E. S. Einarsen. 
- Dala —— — Th. Jónsson. 

= Barðastrandar — — Ó. Sivertsen. 

- Vesturísafjarðar —— — L. M. Johnsen. 
- Ngrður —— —— — Arnór Jónsson. 
- Standa —— — "Th. Kristjánsson. 
- Húhavatns —— — J. Jónsson. 

- Skagafjarðar — — J. lallsson. 


33 


digt, da næsten hele det sidste Oplag allerede 
er:udsolgt!. I Betragtning heraf, samt for at 
fremme Selskabets Virksomhed:1 det Hele, har 
man paa nye sögt at samle Pengebidrag paa 
de Steder í Landet, som hertil syntes bedst 
skikkede og, ifölge en af Selskabet den 4de 
Oktober 1852 tagen Beslutning, har Selskabets 
Formand,iForening meddets Secretair, under Sde 
Jan. 1853 tilskrevet alle Landets Provster og i 
Selskabets Navn udnæynt disse til ordentlige 
Medlemmer af Samme?, samt :áanmodet dem om, at 





1) Ifölge Secretair Stephensens Skrivelse til Forman- 
den af 10de Marts d. A. er det hele Oplag udsolgt med 
Undtagelse af 50 Exemplarer. 

2) Disse Provster vare fölgende: 

I Nordermule Proyti Stephán Árnason. 


- Söndermule = Hallgr. Jónsson. 
- Österskaptefjelds — P. M. Thorarensen. 
= Vesterskaptefjells— P. Pálsson. 

= Rangervalle J. Haldórsson, 
- Arnæs — J. K. Brim. 

= Borgerfjords = H. Stephensen 
= Myre — Ó. Pálsson. 

- Snefjældnæs —  E. S. Einarsen. 
- Dale — Th. Jónsson. 

- Bardestrands — 0. Siverisen. 

= Vesterisefjorðs — L. M. Johnsen. 
= Norderisefjorðs. — Arnór Jónsson. 
„ Strande — „Th. Kristjánsson. 
= Hunevands rs 3. Jónsson. 

- Skagefjords — J, Hallsson. 


34. 


prófastsdæmi, að hvetja presta og aðra heið: 
virða menn, til að styrkja fjelagið með fjesjöf- 
um, og ljetu í ljósi, að fjelagið ætlaði sjer, að 
gjöra þá presta eða leikmenn seirna að fjelags- 
limum, sem það sæi, að vildu efla tilgang þess. 
Hvaða árangur þessi tilmæli muni hafa, verður 
ekki fullsjeð, fyrr en skýrslur um það eru fengn- 
ar frá öllum próföstum landsins; en þó má ó- 
hætt yfir höfuð fullyrða, að þessu máli hefur 
víða verið veltekið; þannig hefur prófastur sira 
Jóhann Brím sent fjelaginu 20 rbd.; prófastur 
síra Ó. Pálsson 78 rbd. 10 sk.; prófastur síra 
P. M. Thorarensen 2 rbd.,og prestur síra Arn- 
gr: Bjarnason 2 rbd. Prófastur síra Th. Krist- 
jánsson hefur í brjefi til forseta fjelagsins sagt, 
að hjá sjer sjeu geymdir 24 rbd. 68 sk., sem 
hann sendi ekki fyrr en hann fái meira, er 
hann eigi von á. Síra Magnús Þórðarson, prest- 
ur í Norðurísafjarðar prófastsdæmi, hefur og í 





- Eyjafjarðar prófastsdæmi síra G. E. Johnsen. 
= Þingeyjar ss — H. Björnsson. 

Á fjelagsfundi 24.-dag aprílm. þ- á. voru þeir lands- 
yfirrjettardómari J. Pjetursson, prestaskólakennari S. Mel- 
sted og skólakennari J. Sigurðsson gjörðir að orðulimum 
fjelagsins. Auk hinna áðurtöldu, er yfirkennari B. Gun- 
lögsen líka meðlimur þess. 


35 


opmuntre Præsterne og andre hæderlige Mænd 
i deres respective Provstier til, at understötte 
Selskabet med Pengebidrag, med Tilkiendegi- 
velse af, at Selskabet agtede, senere at ud- 
næyvne de Præster eller Lægfolk til Medlemmer, 
som viiste Beredvillighed til, at fremme dets 
Formaal. Hvilken Virkning denne Anmodning 
vil have, vil först tilfulde viise sig, naar Índ- 
beretninger derom ere indkomne fra samtlige 
Provster; imidlertid tör man dog overhovedet 
med Bestemthed forsikkre, at denne Sag paa 
flere Steder har fundet en gunstig Modtagelse; 
saaledes har Provst 1. K. Brim ttilstillet Sel- 
skabet 20 Rbd.; Provst O. Paulsen 78 Rbd. 10 
Sk. Provst P. M. Thorarensen 2 Rbd., og 
Præst A. Bjarnesen 2 Rbd. Provst Th. Kris- 
tjansen har í Skrivelse til Formanden yttret, at 
der hos ham vare beroende 25 Rbd. 68 Sk,. hvil- 
ke han ikke vilde fremsende, förend han havde 
faaet flere Bidrag, som han bavde Haab om, at 
vilde indkomme. Magnus Thordersen, Præst í 
Norderisefjords Provsti, har ogsaa í Skrivelse 





I Öefjords Provsti G. E. Johnsen. 
- Norder (Thingöe) —  H. Björnsson. 

Paa Selskabets Möde den 24de April d. A. vaáre de 
Herrer Landsoverrets-assessor J. Pjetursson, Docent S. 
Melsted og Adjunct J. Sigurðsson udnævnte til ordentlige 
Medlemmer af Selskabet. Foruden de allerede næynte, er 
Overlærer B. Gunlögsen ogsaa Medlem af Selskabet. 

gt 


' 


36 


brjefi til forsetans minnst á gjafir „þar í sveit- 
um“ (48:rbd.),, sem færðar sjeu prófasti síra 
Árnóri (sál.) Jónssyni, en sem engin grein enn 
þá er gjörð fyrir. 

Eptir bón dómkyrkjuprests síra Ásmundar 
Jónssonar, hefur fjelagið lánað honum 600 rbd. 
mót veði í fasteign og 34 2 rentu, til að gefa út 
biblíukjarna, sem hann hefur snúið á íslenzku, 
og sömuleiðis var á fjelagsfundi 9. júlí mán: 
í fyrra ályktað, að veita Magnúsi kandídati Gríms- 
syni 200 rbd. lán, með sömu kjörum og hinum 
fyrr nefnda, til að gefa út á prenti íslenzka út- 
leggingu af Herslebs Bíbelhistorie. 

Nú sem stendur (0: 5. maí 1854) er inn- 
stæða fjelagsins: 


konungl.skuldabrjef: 
Nr.165 að upph. 1752 „#48 Tað „rent. 


a OO aga BR 
34. að sg 
Lg ag gi, srpjsng s 
sei RA Hrá. gg gaga 
ET 
ER 
a AÖ 
gg Af irg 


skuldabr. herra 
Ásm.:Johnsens 600 — „s.s 2M— „- — 


37 


til Formanden omtalt „Gaver i de Egne (48 
Rbd.)“, ðer:skulle være indsendte til (afdöde) 
“ Provst A. Johnsen, hvorom der endnu mangler 
yderligere Oplysning.. 

Efter Domkirkepræst A.:Johnsens Anmod- 
ning har Selskabet laant ham 600'Rbd. mod 
Sikkerhed i fast Eiendom og 3! % Rente, til 
Udgivelsen af et, af ham paa Islandsk oversat, 
Udtog af Bibelen; ligeledes blev Kandidat 
Magnus Grimsen paa Selskabets Möde den 9de 
Juli f. A. tilstaaet et Laan af 200 Rbd. paa 
de samme Vilkaar „som den förstnævnte, til 
Udgivelsen af en islandsk Oversættelse af Hers- 
lebs Bibelhistorie. 

For nærværende Tid (9: den5te Mai 1854) 
bestaae Selskabets Midler af: 

Kongel. Obligationer: 
Nr. 165 stor 175 #8 ,, # 48 Rente 7 28 „ 


a — 
0 
sl 195 
5 
I 
ST 
a 
a 


Hr. A. Johnsens 
LT 


38 
játn: brjef landfog: 
11. júní 1845 > 9028 „6 348 3 14 6 rent. 


1. febr; 1853. 60— ,s„- ,„  2—10- — 
ll.júníi — 1I%%5—,-, 4—3- — 
5 des. — l50— - ,,  2—68- — 


23 
Hjá fjehirði . . 6— 90- 


39 


Landfogdens Tertiaqvitt.: 
11. Juni 1845 90 2 „8 348 Rente 3 # 146 


Þe 0 5 0 = 
11. Juni — 15—,-, — 4—36 - 
Ð: Dec. 3 150 : En 2— 68 S 


Hos Cassereren 6 — 90- 


Rettelser. 
Side 11, Linie 22 ovenfra: Comissionærer, læs: Com- 
missionairer. 
hj ho Umgivter læs: Uðgivter. 
a ER ES Etvhert, læs: Ethvert. 
2 „15 3 förste, læs: störste, 
— 31, - 9 — Ved, læs: Ved. 





Lbs - Hbs / Þjóðdei 


Hun 

















